msS? 

I<£$0 

ẃf.  "ì 

.#**'  #*rv, 

ÍPRSS  iýt 

CORFF  CRIST, 

NEO 

YE  EGLWYS. 


**  Un  corff  sydd,’’  ac  eglwys  Crist  ydyw.  Mae  llawer  o gyrff 
ereill,  eithr  nid  yw  Crist  yn  “ ben”  ar  neb,  ond  ar  ‘‘gorff  yr 
eglwys.”  “ Y corff  hwn  nid  yw  un  aelod,eithr  llawer;’’  a thrwy 
hyny  y raae  yn  tebygoli  i’r  corff  dynol.  Yr  un  Duw  sydd  wedi 
bod  yn  creu  y ddau,  ac  y mae  yn  rhaid  fod  doethineb  ddwyfol 
i’w  gweled  yn  y naill  fel  y llall. 

Cafodd  dyn  ei  greu  yn  ogoneddus  iawn,  sef  ar  lun  a delw 
Duw.  Edrychwch  arno.  Pvvv  o’r  holl  greadurîaid  sydd  yn 
debyg  iddo  ? Cyfrifwch  ei  aelodau  ef,  a threiwch  íarnu  fod  un 
yn  ormod  neu  yn  rhy  fach.  A oes  rhy  w aeìod  w^edi  ei  gosod  yn 
lle  y llall  ? Craffwch  ar  y corff' o goryn  y pen  hyd  at  wadnau 
y traed,  a nodwch  ryw  ddiffyg.  Ble  mae  y bôd  a all  wneuthur 
diwygiad  arno  ? Sylwch  arno  yn  cerdded,  yn  symud  ei  freichian, 
ac  yn  dyrchaíu  ei  ben.  Mor  ardderchog  y cyflawna  ei  amcanion  ! 
Rhydd  orchymyn  tufewnol  dystaw,  ac  wele  yr  holl  aelodau  am 
y mwyaf  parod  yn  ufyddhau.  Mae  y bys  troed,  er  yn  mhell,  mor 
gyflym  â’r  cyflymaf;  a chymraer  pob  aelod  ei  llywodraethu  fel 
yr  ewyllysir.  Y fath  beiriant  gogoneddus,  ynte,  yw  y corff — y 
fath  undeb  sydd  o’i  fewn  ! O,  fel  y cydymdeimla  yr  aelodau  y 
naill  dros  y llall.  Ni  theimla  un  awydd  i dori  y llall  ymaith; 
na,  canys  teimla  pob  un  eisieu  eu  gilydd-  Mae  y rhai  an- 
mharchedicaf  mor  wasanaethgar  â'r  lleill ; ac  y rnae  gwasanaeth 
pob  un  yn  wasanaeth  i’r  oll,  sef  i’r  corff,  Pwy  a allai  ddych- 
ymygu  y gallai  Duw,  o ddefnydd  mor  wael  â phridd  y ddaear» 
gyfansoddi  y fath  gorff  gogoneddus  ? Ond  felly  y gwnaeth  ; ac 

.-y 

» -V*  v 


2 


âftädíodd  yn  ei  ffroenau  ef  anadl  einioes;  a’r  dyn  a aeíii  ya 
enaid  byw.  Mae  y diafol  wedi  bod  yn  dangos  gelyniaeth  raawr 
tuag  at  y corff  bwn,  oddiar  pan  droseddodd  ei  breswylydd;  a 
mynych  yr  ymdrecha  ei  amddifadu  o’i  wabanol  aelodau  : oud 
er  hyny,  gŵyr  y corff  eu  gwerth,  canys  ni  ddywed  neb  o'i  aei- 
odau  witli  eu  gilydd,  “ Nid  riiaid  i aii  wrthych.”  (Jeill  y corff 
lawenhau,  er  gwaethaf  y diafol,  ohlegîd  mae  Crist  wedi  dyfod  i’r 
byd  i ddattod  gweitliredoedd  y uiat'ol,  ’ie,  hyd  y nod  ar  y corff'. 

Ond,  beth  sydd  a fynorn  â’r  coríf  dynol  ? Oblegid  mai  urt 
cyffelyb  iddo  yw  corff’  neu  eglwys  Crist  hefyd;  “ canys  fel  y 
raae  y corü'  yn  un,”  meiìdai  Paui,  “ ac  iddo  aelodau  lawer,  a 
holl  aelodau  yr  un  corff,  eyd-byddont  lawer,  ydynt  un  corff; 
/elly  y mae  Crist  heiyd.  Y Creawdwr  a fu  yn  llunio  corff  Adda, 
sydd  wedi  bod  heiyd  yn  liunio  eorff  neu  eglwysCrist;  ac  yn 
gyrnmaint  mai  o ddefnydd  y gwnaed  y corff'  dynoi,  o ddefnydd 
hefyd  y cafodd  corff  Crist  ei  wneuthur.  Rhoddir  hanes  am  loan 
Fedyddiwr,  yu  anfonedig  oddiwrth  Dduw,  yn  inyned  alìan  i 
gasglu  defnydd  neu  “ hobl  barod,’’  fel  y gailai  y Creawdwr  rnawr 
gyfansoddi  corff  neu  eglwys  i’w  anwyl  Fab,  a’i  osod  ef  yrr  ben 
arni,  megys  y mae  y gwr  yn  ben  ar  y wraig.  Dychymmygwn 
weled  Ioan  yn  ddiwyd  ar  lànau  yr  Iorddonen,  ac  yn  Ainon,  ile 
yr  oedd  dyfroedd  lawer,  yn  dethoi  deí'nyddiau  i Dduw  er  cyfan- 
soddi  corff  yr  eglwys.  Yno  y mae  yn  eu  casglu  ynghyd,  ac 
yn  eu  eymtneryd  i’r  dwfr  i olchi  ymaith  y pechodau  oedd  ynglyn 
â liwynt,  ac  wele  hwynt  yn  dyfod  yn  ddefnydd  parod  vn  y làn,  i 
gael  eu  moldio  yn  gorff.  Erbyn  cael  rhyw  gyílawnder  o ddefnydd 
yn  barod,  wele  Fab  Duw  yn  cyfeirio  ei  gamrau  tua’r  Iorddonen, 
yn  ol  ewyllys  ei  Dad,  ac  yn  rnynu  cael  ei  olchi  hefyd  gan  Ioan 
yn  gyntaf  peth,  nid  o herwydd  fod  ynddo  bechod  na  bai,  ond 
am  mai  fel  byny  yr  oedd  yn  weddus  i gyffawni  pob  cyfiawnder. 
Ymostyngodd  fel  defnydd  i gael  ei  olcìii ; a thra  yr  oedd  efe, 
fel  un  parod,  yn  dyfod  i fyny  o’r  dwfr,  wele  ei  Dad  o’r  nefoedd 
yn  anadlu  arno  yr  Ysbryd  Glân,  gan  gyhoeddi,  “Hwnyw  fy 
anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'ni  boddlonwyd.’’  Yna  daeth  yr  Iesu  yn 
gymhwys  i fod  yn  ben  ar  y coríi'  neu’r  eglwys  ag  oedd  i gael  eu 
cyfansoddi  ar  fyrder.  Yr  oedd  Crist,  fel  y sylwasom  eisoes,  i 
fod  yn  ben  ar  yr  eglwys,  yn  yr  un  ystyr  ag  y mae  gwr  yn  ben 
ar  ei  wraig.  Yr  oedd  gauddo  ef  ben  ar  ei  gorff'  ei  hun,  a bwr 
iadai  i’r  eglwys  gael  pen  hefyd,  heblaw  ei  hun&n ; canys  y» 


UPB 


3 


îianes  ffurfíad  corff  neu  eglwys  Crist,  ni  ddywedir  iddo  Ef  gael 
ei  osod  erioed  yn  y corff,  megys  ag  y dywedir  am  bob  aelod  arall 

0 hono.  Yr  hyn  a brawf  byn  yw  geiriau  Paui,  yn  1 Cor.  xii, 
28: — “ A rhai  yn  wir  a osododd  Duw  yn  yr  eglwys;  yn  gyntaf 
apostolion,  yn  ail  prophwydi,  yn  drydydd  athrawon,  yna 
gwyrthiau;  wedi  hyny  doniau  i iachâu,  cynnorthwyau,  llywod- 
raetliau,  rhywiogaethau  tafodau.’’  Wrth  hyn  fe  welir  mai  ap- 
ostolion  eedd  yr  aelod  gyntaf  a osododd  Duw  yn  y corff,  ac  ar 

01  hyny  prophwydi,  athrawon,  &c.  Pe  buasai  Crist  yn  aelod  o’r 
corff,  mae  yn  ddiau  y cawsai  ei  enwi,  a h}rny  yn  gyntaf;  ond 
mae  yn  eglur  nad  oedd,  canys  “ trwyddo  ef  y gwnaethpwyd  pob 
peth,  ac  hebddo  ef,  ni  wnaetbpwyd”  hj’d  y nod  yr  eglwys,  ueu 
y corff  dan  sylw,  er  fod  Paul  yn  dweyd  mai  Duw  a’i  gwnaeth- 
Wedi  i Ioan  Fedyddiwr  dystiolaethu  mai  Efe  oedd  Oen  Duw, 
>cawn  allan  i Grist  yn  fuan,  mewn  ufydd-dod  i’w  Dad,  alw 
deuddeg,  a’u  hordeinio  yn  apostolion  yn  nghorff  Crist,  o’r 
defnydd  ag  oedd  Ioan  wedi  barotoi.  Dyuia  ddechreuad  eglwys 
Crist,  neu  ei  gorff.  Wedi  hyny  y gosodwyd  yr  aelodau  ereill  i 
mewn,  sef  prophwydi,  athrawon  gwyrthiau,  doniau  iachâu, 
cynnorthwyau,  llywodraethau,  rhywiogaethau  tafodau,  &c.  Ar 
ddydd  y Pcntecost,  anadlodd  Duw  ar  y corff,  megys  pe  buasai 
gwynt  nerthol  yn  rhuthro,  nes  ei  lanw  â’r  Ysbryd  Glan,  neu 
ag  « anadl  einioes ;”  a’r  holl  gorff“  a aeth  yn  enaid  byw,”  fel  y 
gallai  ei  aelodau  fod  yn  dystion  i Dduw  trwy  yr  lioll  fyd. 

Yn  awr,  dyma  gorff  cyflawn,  ac  wedi  ei  ddiodi  a’i  fedyddio 
gan  yr  un  Ysbryd.  Duw  íu  yn  ffurfio  yr  aelodau  ; ac  o’r  def- 
nydd  neu  r dynion  a gawsant  eu  bedyddio,  “efe  a roddes  rai  yn 
apostolion,  a rhai  yn  brophwydi,  a rliai  yn  efengylwyr,  a rhai  yn 
fugeiliaid,  a rhai  yn  athrawon,”  (Eph.  iv,  11).  Rhoddion 
nefol  oedd  yr  aelodau  liyn ; ac  yr  oedd  Duw  yn  ewyllysio  i un 
gyfran  o’r  defnydd  a olchwyd  i dderbyn  yr  apostoliaeth,  a chyfran 
arall  i dderbyn  y brophwydoliaeth,  &c. ; ac  felly  yr  oeddynt  yn 
cael  eu  gwneyd  yn  apostolion,  prophwydi,  athrawon,  &c.,  fel  ag 
i fod  yn  aelodau  i’r  corff,  neu  i’r  gweddill  o’r  defnydd.  Os  mai 
dynion  yw  yr  aelodau  sydd  yn  y corff  neu  yr  eglwys,  fel  y creda 
enwadau  yr  oes,  nid  Duw  sydd  wedi  eu  gosod  yno,  ond  hwy 
eu  hunain  ; canys  yr  hyn  a osododd  Efe  yn  aelodau  yn  y corfl', 
o’r  uchelder  y deilliasant  yn  “ roddion  i ddynion,"  fel  y gwelwn 
wríh  yr  ysgrythyr  flaenorol. 


4 


tîallwn  ofyn  yn  awr  ynghylch  y corfT  hwn,  fel  y gofynasom 
ynghylch  y corfl'  dynol.  A oes  rhywun  yn  gweled  rhyw  dJiffyg 
ynddo  ? Edrychwch  amo  o’r  coryn  i’r  gwadnau,  a dangoswch 
rywbeth  allan  o le?  Pa  sawl  aelod  a osododd  Duw  yn  afreidiol? 
a pha  sawl  un  sydd  yn  eisieu  ? Ond  beth  gwell  ydym  o gwest- 
iyno,  nid  oes  neb  ond  yr  ynfyd  a wel  ddiffyg  yn  ngwaith  ei 
Grew>r.  Mae  corff  yr  eglwys  yn  gyfansoddiad  gogoneddus.  Er 
nad  oedd  ond  megys  bahan  yr  amser  hyn,  etto  meddai  yr  holl 
aelodau  ag  oedd  arno  eu  hanghen  ganol  oed,  ac  mewn  henaint. 
Mae  ynddo  ben,  llygaid,  clustiau,  breichiau,  traed,  &c., — pob 
aelod  yn  ei  lle,  ac  megys  ag  y gosodwyd  bi  gan  Dduw.  I 
ddangos  hyn  yr  ysgrifenai  Paul,  yn  1 Cor.  xìi,  14 — 30: — 
“ Canys  y corff  nid  yw  un  aelod,  eithr  llawer.  Os  dywed  y troed, 
Ain  nad  wyf  law,  nid  wyf  o’r  corff;  ai  am  hyny  nid  yw  efe  o’r 
corff  ? Ac  os  dywed  y glust,  Am  nad  wyf  lygad,  nid  wyf  o’r  corft  ; 
ai  am  hyny  nid  yw  hi  o’rcorff?  Pe  yr  holl  gorft’  fyddai  lygad> 
pa  le  y byddai  y clywed  ? pe  y cwbl  fyddai  glywed,  pa  le  y 
byddai  vr  arogliad  ? Eithr  vr  awrhon  Duw  a osododd  yraelodau, 
bob  un  o lionynt  yn  y corff,  fel  yr  ewyllysiodd  efe.  Canys  po 
baent  oll  un  aelod,  pa  le  y byddai  y corff  ? Ond  yr  awihon  llawer 
yw  yr  aelodau,  eithr  un  corlf.  Ac  ni  all  y üy'gad  ddywedyd  wrth 

V llaw,  Nid  rhaid  i mi  wrthyt;  na’r  pen  chwaith  wrth  y traed^ 
Nid  rhaid  i mi  wrthych.  Eiíhr  yn  hytrach  o lawer,  yr  aelodau 
o’r  corff  y rhai  a dybir  eu  bod  yn  w anaf,  ydyut  anglienrheidiol. 
A’r  rhai  a dybiwn  ni  eu  bod  yn  anmharchedicaf  o’r  corlî',  ynghylch 

V rhai  hyny  y gosodwn  chwaneg  o barcb  ; ac  y mae  ein  haelodau 
anliardd  yn  cael  chnaneg  o harddweh.  Oblegid  ein  haelodau 
hardd  ni  nid  rhaid  iddynt  wrtho  : eithr  Duw  a gyd  dymherodd  V 
corff,  gan  roddi  paroli  ychwaneg  i’r  hyn  oedd  ddiffygiol  : fel  na 
byddo  angbydfod  yn  y corff;  eitlir  bod  i’r  aelodau  ofalu  yr  un 
peth  dros  eu  gilydd.  A pha  un  byriag  ai  dyoddef  a wna  u» 
aelod,  y mae  vr  holl  aelodau  yu  cyd  ddyoddef ; ai  anrhydeddu  a 
wneir  un  aelod,  y rnae  yr  holl  aelodati  yn  cyd-lawenhau.  Eithr 
chwychwi  ydych  gorö'  Crist,  ac  aelodau  o ran.  A rhai  yn  wir  a 
osododd  Duw  yn  yr  egiwys;  yn  gyntaf  apostoliou,  yn  ail  pro,- 
phwydi,  yn  drydydd  athrawon,  yna  gwyrtbiau;  wedi  hyny  doniau 
i iachâu,  cynnorthwyau,  llywodraetlieu,  rhyniogaethau  tafodau. 
Ai  apostolion  pawb  ? ai  prophwydi  pawb  ? ai  athrawon  pawb  ^ 
ai  gwneuthurwyr  gwyrthiau  pawb  ? A oes  gan  bawb  ddoniau  \ 


íacbâu  ? a yw  pawb  yn  llefaru  â thafoiüau  ? a y w pawb  ya  cyf- 
ieithu  ?’’ 

Mae  y dyfynind  uehod  yn  dangos  yr  anghenrlieidrwydd  anheb- 
gorol  o barhad  yr  holl  aelodau  yn  \r  corff;  nid  parhad  rhyw 
rai  o honynt,  ond  paihad  yr  o ì 1 . Nid  yu  ei  ieuenctyd  yn  unig 
y mae  eisieu  pen,  llygaid,  clustiau,  breichiau,  traed,  &c.,  ar  y 
corff,  ond  yn  e:  hen  ddyddiau  hefyd.  Nid  rhywb'eth  i weled, 
clywed,  cerdded,  &e,  am  un  dydd  oead  corff  Crist,  oud  i wneuthur 
hyny  o hyd,  cyhyd  ag  y parhaai  yr  anghen.  Pa  lesâd  fyddai  o 
fod  Crist  yn  ben  i’r  eglwys,  beb  fod  ganddi  hithau  glustiau  i 
wrandaw,  llygaid  i weled,  traed  i gerdded,  a breichiau  i ymaflyd* 
fel  y gaîlai  wneuthur  pob  peth  a orchymŷnai  efe  iddi  ? Ai  yr 
eglwys  yw  Priodas-ferch  yr  Oen  ? Os  mai,  pwy  hoffai  weied 
y briodas-ferch  heb  ben,  llygaid,  clustiau,  breichiau,  na  thraed  ? 
Nid  priodasferch  fuasai,  onò  rhywbeth  arall  yn  arddel  yr  enw. 
Ni  arddela  îesu  Grist  un  eglwys  yn  briodasferch,  ond  yr  lion  a 
ffurfiodd  ei  Dad,  sef  eglwys  ag  apostolion,  prophẃydi,  efengyl- 
wyr,  bugeiliaid,  athrawon,  gwyrthîau,  doniau  iachâu,  ffydd,  doeth- 
ineb,  gwybodaeth,  gwahaniat  th  ysbrydoedd,  tafodau,  &c. 

Ymddengys  yn  rhesymol  iawn  mai  yr  apostolion  oedd  y pen 
a feddai  yr  eglwys  ar  ei  chorff  ei  hunan,  ac  mai  rhai  o honynt 
hwy  hefyd  oedd  y llygaid,  clustiau,  genau,  &c.,  gan  fod  yr 
aelodau  hyny  yn  gynnwysedig  yn  y pen.  Mae  yr  holl  swyddî 
a’r  doniau  ereill  hefyd  yn  aelodau  yn  y corff  yn  rhywle;  ond  ni 
pherthyn  î ni  ymdraffertbu  i gaeì  allan  yn  mha  ran,  canys 
profì  eu  bod  yn  rliywle  ynddo  yw  ein  gwaith  ni,  a bod  ganddynt 
orchwylion  neillduol  i wneutbur  yu  y corff  yn  barhaus. 

Gan  ein  bod  wedi  dangos  o’r  ysgrythyrau  fod  Duw  wedi  gosod 
yn  ei  eglwys  “ rai  yn  apostolion,  a rhai  yn  brophwydi,  a rhai  yn 
efengylwyr,  a rhai  yn  fugeiliaid  ae  yn  athrawon,”  dywedwn  yn 
awr  mai  ett  dyben  oedd  “ i berffeithio  y saint,  i uiaith  y wemiäotj- 
aeth,  i adeiliad  corff  Crist ; hyd  oni  ymgyfarfyddom  oll  yn  undeb 
ffydd,  a gwybodaeth  Mab  Duw,  yn  wr  perflaith,  at  fesur  oedran 
cytiawnder  Crist.”  (G«el  Epb.  iv,  ü — 13)  Syna  llawer  fod 
eisieu  perffeithio  saint,  o herwydd  eu  bod  wedi  eu  d\rsgu  i gredu 
mai  bodau  ttefol  ydvnt  ag  sydd  wedi  eu  perífeithio.  Y gwir  yw 
yr  cedd  y eain.t  gynt  yn  dŵgt.n  nnmherflailh,  ac  yr  oedd  hyd  y 
nod  eu  hapostolion  mewn  llawero  bethau  yn  llithro.  Gan  hynv, 
fosotiodd  Dtiw  yn  yr  eglwys  apostoiion,  prophwydi,  &c.,  er 


6 


perffeitbio  y saint,  ynghyd  â chario  yn  mlaen  waith  y weinid- 
ogaetb,  ac  adeilad  coiff  Crist.  Yn  awr,  nid  oedd  modd  perffeithio 
y saint,  gwneuthur  gwaith  y weinidogaeth,  nac  adeiladu  yr 
eglwys,  heb  apostolion,  prophwydi,  athrawon,  &c.  Pa  heth 
fuasai  sefyllfa  y gwaîianol  eglwysi,  oni  buasai  fod  yr  apostolion 
ac  ereill  yn  edrychol  drostynt?  Mae  ysgrifeniadau  yr  apostolion 
eu  hunain,  yn  profî  y buasent  yn  myned  i ddirywiad  cyffredinol 
yn  dra  buan,  er  mai  yr  apostolion  eu  bunain  fu  yn  planu  ac 
yn  dysgu  y cyfryw  eglwysi.  Pwy  ond  yr  apostolion  oedd  yn 
gweled  eu  perygl,  ac  yn  eu  perffeithio  ? Beth  ddelai  o waith  y 
weinidogaeth,  pe  cawsai  yr  eglwysi  bentyru  athrawon  iddynt  eu 
hunain,  yn  lle  gosod  dynion  fel  Timotheus  a Thitus  i ddewis 
rhai  drostynt?  A pha  fodd  yr  adeiladid  yr  eglwys  heb  y swydd- 
wyr  a apwyntiodd  Duw  i wneuthur  hyny  ? Mae  yn  anhawdd 
i ateb ; ond  gellid  dycbymmygu  y byddai  yr  eglwys  megys 
plantos  yu  bwhwman,  ac  yn  cymtneryd  eu  harwin  â phob  awel 
dysgeidiaeth,  trwy  hoced  dynion,  trwy  gyfrwysdra  i gynllwyn  i 
dwyllo.  Rhaid  i gorff  Crist  feddu  yr  holl  aelodau  a osododd 
Duw  ynddo ; nid  rneddu  rhyw  rai  o honynt,  ond  y cyfan,  Os 
yw  athrawon  yn  unig  yn  ddigon  yn  awr,  “i  berffeithio  y saint,  i 
waith  y weinidogaeth,  i adeilad  corff  Crist,”  yna  peth  liollol 
afreidiol  oedd  gosod  apostolion,  prophwydi,  gwyrthiau,  doniau 
iachâu,  &c.,  yn  yr  eglwys  ar  y dechreu.  Buasai  yn  well  i Dduw 
adael  i ddynion  wneuthur  y corff  yn  ei  le,  na’i  fod  ef  yn  gosod 
cymmaint  o aelodau  afreidiol  ynddo.  Ond  meddyliwn  y credir 
yr  ysgrythyrau  o flaen  neb  arall,  ac  mai  Duw  sydd  yn  gwybod 
oreu. 

Wedi  profi  gosodiad  yr  holl  aelodau  yn  y corff,  ynghyd  â 
dangos  eu  gwahanol  swyddi,  a’r  anghenrheidrwydd  atn  danynt, 
awn  yu  mlaen  i brofi  yn  mhellach  fod  rhai  i fod  yn  apostolion, 
prophwydi,  efengylwyr,  bugeiliaíd,  ac  athrawon,  er  perffeithio  y 
saint,  i waith  y weinidogaetli,  ac  i adeilad  corff  Crist,  “ hyd  oni 
ymgyfarjyddom  oll  yn  undeb  ffydd.  a gwybodaeth  Mab  Duw,yn 
wr  perffaith,  at  fesur  oedran  cyfìawnder  Crist (Eph.  ir,  13). 
Mae  yn  rhaid  dangos  fod  pawh  wedi  dyfod  i undeb  y ffydd,  ac 
i feddiant  o wybodaeth  Mab  Duw,  cyn  y gellir  dweyd  nad  oes 
eisieu  yr  holl  swyddogion  blaenorol  yn  yr  eglwys  yn  bresennol » 
ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  rhaid  dangos  hefyd  fod  yr  eglwys 
wedi  dyfod  yn  “ wr  perffaith,  at  fesur  oedran  cyflawndes 


7 


Crist.’’  Beth  sydd  ýn  debvg  i wr  perfTaitl)  yn  un  o eglwysí  ein 
gwlad  ? Ditn  yn  y mesnr  lleiaf.  Mae  yr  holl  goríF  neu’r  eglwys 
yn  cydnabod  eu  hunain  yn  bresennol  yn  llawer  anmherfleithiach 
nag  oedd  yr  eglwys  gynt  yn  ei  raabandod.  Pwy  fydd  mor  ífol 
mwyach,  â haeru  nad  oes  eisieu  yr  holl  swyddi  ardoniauyn 
yr  eglwys  yn  awr  megys  cynt,  pan  y mae'r  ysgrythyrau  yn 
dangos  fel  arall  ? 

Efallai  fod  llawer  yn  barod  i addef  erhyn  hyn  fod  Duw  wedi 
gosod  yr  holl  aelodau  a enwyd  yn  y corfF  ar  y dechreu,  a bod 
gwir  anghen  atn  danynt  yr  amser  hwnw ; ond  rnethant  a dirnad 
pa  beth  sydd  «'edi  dyfod  o honynt  dros  gymmaint  o amser  oddiar 
hyny.  Os  ydvnt  jrn  methu  dirnad  hyn,  pa  fodd  y gallant 
ddirnad  fod  neb  yn  cael  eu  perffeithio  yn  yr  oes  hon  ? ac  os  nad 
oes  neb  yn  cael  eu  perífeitiiio,  pa  fodd  y daw  yr  eglwys  neu’r 
corff  yn  wr  perfFaith?  Yn  ngwyneb  pethau  fel  hyn,  dylai 
dyniori  gredu  yr  ysgrythyrau  yn  drwyadl,  a chwilio  â’u  holl 
egni  arn  eglwys  yrí  ol  desgrifiad  y Testament  Newydd,  sef  un 
ag  ynddi  apostolion,  prophwydi,  a phob  peth  arall  a osododd 
Duw  ynddi  ar  ycyntaf;  ac  os  na  chânt  afael  mewn  eglwys  felly» 
nis  gall  Duw  en  condemuio  arn  beidio  ei  harddel ; canys  pa 
beth  yw  ysgrythyrau  da,  os  credir  rhywbeth  arall  o’u  hlaen  ? 
Ni  arddelasom  ni  un  eglwys  nad  oedd  yr  tin  ífunud  á’r  eglwys 
a ddarlunia  yr  ysgrythyrau  : fFolineb  o’r  mwyaf  fuasai  gwneyd 
hyny,  a ninnau  yn  cymmeryd  arnom  i gredu  y Beibl.  Nis  gall 
un  gymdeitbas  fod  yn  eglwys  neu  gorff,  heb  feddu  yr  holl  aelodau 
a berthyn  i gorff  Crist,  fel  ag  y gosododd  Duw  hwynt : anghenfil 
vw  pob  un  sydd  heb  ben,  breichiau,  neu  draed  ; ac  oddiwrth 
greadutiaid  felly  y cilia  pob  dyn  doeth. 

Ond  beth,  meddai  rhywuu,  a ddaeth  o’r  eglwys  gyntefig  ? 
Wel,  yn  fuan,  wedi  i’r  corff  hwnw  gael  ei  lunio,  ac  iddo  ddech- 
reu  dangos  ei  hun,  pwy  oedd  y cyntaf  i ymosod  arno  ond  y 
diafol.  Yr  oedd  cyn  liyn  wedi  achosi  croeshoeliad  ei  Berchenog 
gogoneddus;  a’i  amcan  ar  ol  hyny  oedd  dystrywio  yr  eglwys 
neu’r  corff  oedd  ganddo  ef  ar  ol.  Oud  etto,  fe  gyfododd  Crist 
eilwaith;  canys  yr  hwn  sydd  yn  lladd  y corff,  nis  gall  ladd  yr 
ysbryd;  a phe  lleddid  corff  yr  eglwys,  er  hyny,  ni  ellid  iladd  ei 
Hysbrydy  na  dim  o’r  hjn  a dderbyniodd  o’r  uchelder  mewn 
ffordd  o “ roddion  i ddynion.”  Yn  awr,  fel  ag  yr  oedd  yr  eglwys 
yn  cynnyddu  mewn  main'.ioli,  gwybodaeth,  a pherffeithrwydd. 


8 


cynddfliriogai  y gelyn  yn  fwy  fwy,  nes  o'r  diwedd  yr  ymosodai 
ar  y corff,  gan  amcanu  ei  amddifadu  o’i  lygaid,  ei  glustiau,  &c., 
nes  yn  nir  iddo  Iwyddo  i raddau  mawr;  a buasai  y corff  wedi 
ruyned  i d'diuystr  buan,  oni  bai  fod  Crist  yn  dattod  ycbydig  o 
weitbredoedd  y diafol,  trw'y  roddi  aelodau  yn  eu  lle.  O,  fel  yr 
erhdid  yr  apostolion,  y prophwydi,  yr  efeogylwyr,  yr  athrawon, 
a’r  samt.  Yr  oedd  pawb  yn  diystyru  corff  Crist,  ac  yn  awyddus 
iwddyfetha  oddiar  wyneb  y ddaear.  Ac,  yn  wir,  yn  y diwedd, 
cafodd  y gelyn  ei  amcan  ; yr  apostolion  a ddyiethwyd  un  ar  ol  y 
llall,  nes  i’r  corff  fyned  yn  amddifad  o ben,  llygaid,  &c. ; ac 
yna  yn  fuan  bu  darfod  am  dano,  er  i amryw  o’r  aelodau  ereill 
fod  yn  ddadtyw  am  gryn  amser  nr  01  hvnv.  Dychwelodd  yr 
Ysbryd  oedd  ynddo,  ynghyd  â’r  “ rhoddion’’  o'r  uchelder,  yn  oi 
at  yr  Hwn  a’u  rhoes;  canys  nid  oedd  neb  arall  a allai  eu  derbyn, 
Yn  awr,  yr  oedd  y rhan  ysbrydol  o’r  eglwys  yn  fvvr  o hvd; 
meddai  yr  apostoliaeth,  y brophwydoliaeth,  yr  athrawiaeth,  a 
phob  dawn  nou  rodd  arall  ; ac  nid  oedd  eisieu  ond  defnydd 
newydd  a pharod,  or  i’r  eglwys  gymmeryd  tabernacl  daearol  arall 
i drigo  ynddo  eilwaith.  Ond  y fath  oedd  erlidigaeth  y ddraig, 
fel  y “ rhoddwyd  i’r  wraig  ddwy  o adenydd  eryr  mawr,  fel  vr 
ehedai  hi  i’r  diffaethwch,  i’w  lle  ei  hun;  lie  yr  ydys  yn  ei 
maethu  lii  yno  dros  amser,  ac  atnseroedd,  a hanner  amser,  oddi- 
wrth  wyneb  y sarff'.’’  Gwir  oedd  yr  hyn  a brophwydai  Paul,  na 
ddeuai  y dydd  hwnw  vn  yr  hwn  y cyd  gynnullid  y saint  ato  Ef, 
“ h.vd  oni  ddêl  ymadawiad  yn  gyntaf.”  (Gwel  2 Thes.  ii,  1— 3 ) 
Ytnadawodd  yr  eglwys,  a gadawodd  ei  chnawd  a’i  hesgyrn  daearol 
i gaeieu  malurio  au  darnio  yn  mliob  dull ; a chafodd  hithau 
ei  meithrin  mewn  lie  allan  o afael  y ddraig,  hyd  nes  y cafwyd 
“ pobl  barod’’  yn  y dyddiau  diweddaf  i fod  yn  dabernacl  daearol 
i r eglwys  megys  cynt.  Iìu  yr  eglwys  yn  gorff  tra  y bu  yn  y 
* diffaethwch,  canys  aeth  eu  haelodau  ysbrydol  gyda  lii ; ond  etto 
nid  oedd  yn  meddu  “cig  a gwaed,’’  megys  cyn  ymadael,  ac  megys 
y mae  etto  wedi  cael  ei  chorff  newydd. 


Yn  ystod  yr  amser  y darfu  i’r  eglwys  eliedeg  i’r  diffaethwch, 
cafodd  y gelyn  diafol  gyfleusdra  i ffurfîo  corff  newj'dd  ei  hunan, 
mewn  rhai  pethau  yn  debyg  i gorff  Ctist,  a’i  gvílwvno  i sylw  y 
byd,  dan  yr  enw  o gorff  Crist,  canys  dyna  yr  enw  gorett  a allai 
gael  er  twyllo.  Cymmerodd  gyl’ran  o ddefnvdd  marw  yrr  hen 
gorff,  a moldiodd  ef  yn  gymmysg  â defnj'ddiau  ereill,  nes  y daeth 


9 


yn  gorff  golygus,  ac  yn  tneddu  Pab  yn  ben.  Edrychai  pen  fel 
byn  yn  fwy  golygus  na  physgotwyr  tla\\d  a diddysg  Galilea, 
a daeth  y byd,  cnawd,  a’r  diat'ol  i ymhyfrydu  ynddo  yn  neiliduol. 
Daeth  y Uythyron  dwyfol  a feddiannai  y wir  eglwys,  i feddiart 
v corff  newydd  Pabyddol,  a gwnaetbant  y tro  iddo  byth  wedy  n 
yn  Ile  llythyron  newydd,  a cbynnwysant  newyddion  da  byd  y 
dydd  hwn  i’r  corff  yma,  er  eu  bod  mor  ben  ag  y gallant  tod. 
Cânt  wneyd  y tro  vn  lle  vr  holl  ddoniau  ysbrydol,  trwy  y rhai  y 
dadguddiai  Crist  ei  ewyllys  i’r  eglwysgynt;  canys  ni  phroffesa 
yr  eglwys  Babaidd  glywed  gair  oddiwrth  Dduw  fel  dadguddiad, 
ond  yn  unig  oddiwrth  y Pab. 

i\id  oes  achos  darlunio  aelodau  y corff  pabyddol  liwn,  o her- 
wydd  fe  ŵyr  ein  cenedl  ni  nad  bwn  yw  corff  Crist;  nid  yw  yr 
aelodau  vn  debyg  tnewn  dim.  Yn  ngliorff  Crist,  nid  oedd  un 
aelod  yn  dweyd  wrth  y llall  nad  oedd  ei  beisieu;  ond  felly  yr 
oedd  yn  y corff  hwn;  canys  cyn  pen  nemawr  o arnser,  dacw 
amryw  o’r  aelodau  yn  dechreu  cyuhenu  â’u  gilydd,  nes  goríod 
tori  araryw  ymaitli,  rhag  dystrywio  yr  holl  gorff.  Yna  y daruau 
byny  a dechreuasant  grynboi  defnyddiau  atynt,  nes  yn  y diwedd 
vr  oeddvnt  wedi  dyfod  yn  gyrff  eu  hunain.  Darnau  felly  o’r 
eglwys  Babaidd,  oedd  Peter  Waldo,  Martin  Lutber,  Melancthon, 
John  Calfin,  &c.  Bu  Harri  yr  Wythfed  yn  ysgrifenu  llyír  yn 
erbyn  corff  newydd  Lutlier,  tra  yr  oedd  yn  aelod  yn  y corft 
Pabaidd,  a galwyd  ef  gan  y Pab  Clement  yn  “ddiffynwr  y 
ffvdd;”  ond  nid  bir  y bu  Harri  ei  hunan  befyd  cyn  digio  wrth 
y Pab,  am  iddo  omedd  rboi  Uythyr  i ysgaru  ei  wraig,  er  cael 
priotli  Anne  Boylen.  Y canlyniad  fu,  iddo  wrtbwynebu  eglwys 
Rhufain,  a gosod  ei  hunaa  yn  ben  ar  yr  Eglwys,  Dyma  ddech- 
reuad  Eglwys  Loegr;  canys  yn  fuan  wedi  hyn  apwyntiwyà 
Thomas  Cranmer  (oíleiriad  Pabaidd)  yn  Archesgob  i’r  Eglwys- 
Yu  y dull  liyn  y daeth  yr  holl  gyrff  gweledig  presennol  i fodol. 
iaeth — un  yn  dyfod  o’r  llall,  a’r  cyfan  yn  tarddu  o goifi  yr 
eglwys  Babaidd,  yr  hon  a ddywedir  yw  mam  puteiniaid  y ddaear, 
ernaddywedir  gan  bunb  pwy  yw  eí  merched.  Mae  yn  rhaid 
i holl  gyrff  crefyddol  ein  gwlad  i gyfaddef  eu  bod  wedi  tarddu  o 
grnth  yr  hên  fam.  Hi  lu  yn  eu  magu,  a’i  phîant  afreolus  ac 
anwaraidd  hi  ydynt  oll.  Nid  oes  un  o’u  cyrff  hwy  yn  debyg  yn 
y radd  leiaf  i gotfl'  eglwys  Crist.  Ditn  ond  athrawon  a diacon- 
iaid,  sydd  yn  cyfansoddi  cyrff  y rhan  fwyaf  o honynt;  ond 


10 


wrth  gwrs  mae  ganddynt  ddefnyddiau  purion  ; eithr  anghenfilod, 
nid  cyrff,  ydynt ; “ < anys  pe  baent  un  (neu  ddwy)  aelod,  pa  le  y 
byddai  y corff,”  ys  dywed  l>aul.  Cyn  bo,l  un  corff,  rhaid  bod 
Hawer  o aeîodau  ; ond,  er  y cyfan,  beiddia  yr  angbenfilod  byn 
sy  d heb  benau,  llygaid,  clustiau,  traed,  na  braidd  dim  arall, 
ond  Parchedigion”  a diaconiaid,  ddweyd  fod  pob  un  o honynt, 
neu  yr  oll  gyda  eu  gilydd  (nid  oes  gwabaniaeth  pa  un),  yn  gorff 
eglwys  Crist ! Druain  o honynt ! beth  yn  amgenach  a ellir 
ddjsgwyl  oddiwrth  greaduriaid  o waith  dynion  yn  nghanol  teyr- 
nas  “ tywysog  llywodraeth  yr  awyr 

Clywch  ! “ Ai  athra  won  pawb  ?”  gofynai  Paul. 

Pa’in  y gofyuodd  y fath  gwestiwn  tfol  ? 

13u  apostolion  a pbrophwydi  gynt, 
gwyrthiau  a tbaíodau,  ar  eu  hynt ; 

Ond  ffoisant  hwy  ers  amser  nraith  ar  goll, 

Can  s deacons  ac  atíirawon  ’nawr  yw’r  oi.r, : 

Perffeithia  r ’rbain  y saint,  ânt  ’miaen  â’r  “gw'aith,” 

A lluniant  “gorff  ” heb  draed  na  phenglog  chwaith. 

Tra  mae  y byd  fel  hyn  yn  Uawn  o gyrff  eglwysig,  a phob  un  yn 
dweyd  mai  efe  yw  corff  Crist,  mae  yn  anhawdd  iawn  i lawer  un 
enderfynu  pa  un  o honynt  ydyw.  Mae  y darlun  sydd  yn  yr 
ysgrythyrau  o’r  corff  cyntefig,  wedi  ei  lychwino  gymmaint  gan 
es  onwyr,  íe  1 y mae  llaweroedd  yn  methu  yn  deg  â’i  ganfod  nes 
y yddo  rhywrai  yn  glanhau  ychydig  ar  y llaid  sydd  drosto. 
Dengys  y darlun  hwn  fod  apostolion,  prophwydi,  athrawon» 
gwyrthiau,  domau  i iachâu,  cynnorthwyau,  lly  wodraethau,  rhyw- 
aogaethau  tafodau,  &c.,  yn  aelodau  yn  nghorff  Crist : ac  oddieithr 
fod  y cyrlí'  ereill  yn  meddu  yr  un  aelodau,  nid  yw  yn  bosibl  y 
gallant  fod  yn  gorffy  wir  eglwys;  oblegid  byddant  yn  debycach 
i eSlvvTsi  dynion.  Ond  pa  ddyben  siarad  am  lawer  o gyrff  i 
Gnst,  canys  “un  corff  sydd,”  a rliaid  bod  hwnw,  fel  ei  Wueutli- 
urwr,  yn  gorff  anghyfnewidiol  o ran  parliad  a gwaith  ei  aelodau ; 
ac  os  oes  co,ff  fell3’  i’w  gael,  pa  le  mae  dyfod  o hyd  iddo  P Llò 
bynag  y mae’r  fath  gorff,  mae  yn  rhwydd  ei  adnabod;  canys  y 
mae  ganddo  ben,  Uygaid,  ciustiau,  genau,  breichiau,ttraed,  a pliob 
peth  aralí  a welir  yn  y darlun;  a dysgwylir  fod  yuddo  Ysbryd 
bywiolyn  llywodraethu,  a bod  y corff  yn  myned  yn  mlaen  ar  ei 
gynnydd  yn  mhnb  peth,  fel  y delo  yn  “ wr  perffaith.” 

Mae  loan  wedi  bod  yu  prophwydo  ar  ynys  Patrnos  fel  hyn 


11 


äí  Ac  mi  a welais  angel  arall  yn  ehedeg  ynghanol  y nef,  a’r  efengyî 
dragywydrlol  ganddo,  i efengylu  i’r  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y 
ddaear,  ac  i bob  cenedl,  a llwyth,  ac  iaith,  a phobl.”  Ymddeng- 
ys  yn  eglur  wrth  y geiriau  hyn,  fod  y ddaear  wedi  bod  yn 
amddifad  o'r  efengyl  dragywyddol ; ac  os  oedd  yn  amddifad  o’r 
efengyl  dragywyddol,  rhaid  yw  nad  oedd  corff  i Grist  ychwaith 
ar  y ddaear.  Ond  fe  welir  yr  un  mor  eglur  fod  yr  hyn  ag  oedd 
yn  ddiffygiol  ar  y ddaear  yn  cael  ei  adferu,  a bod  yr  efengyl  i 
gael  ei  phregethu  etto  i bob  llwyth  ac  iaith;  ac  os  felîy,  rhaid 
fod  defnydá  yn  cael  ei  gasglu  a’i  olchi,  fel  cynt  gan  Ioan  Fedydd- 
iwr,  i gyfansoddi  coríf  newydd  i Grist  ar  y ddaear.  Yn  wir, 
meddaf  i chwi,  felly  y mae ; cafodd  angel  ei  ddanfon  at  Joseph 
Smith,  yn  yr  oes  hon,i’w  hysbysu  fod  eglwysCrist  i gael  ei  rheol- 
eiddio  ar  y ddaear  unwaith  yn  rlragor,  a hod  yr  Ysbryd  a’r 
rhoddion  cyntefig  yn  cael  eu  hadferyd  yn  ol,  i hwy  bynag  a 
ewyllysiai  ddyfod  yn  “ bobl  barod”  i’w  derbyn.  Yn  y flwyddyn 
1830,  gwnaeth  coríf  Crist  ei  ymddangosiad  yn  y byd  ; a phwy 
bynag  sydd  wedi  edryeh  arno,  y mae  wedi  gweled  apostolion, 
prophwydi,  athrawon,  gwyrthiau,  doniau  i iachâu,  cynnorthwyau^ 
llywodraethau,  rhywiogaethan  tafodau,  &c.,  yn  aelodau  yrrddo. 
Ffe  yw  yr  unig  gorff"  sydd  yn  ateb  i ddarlun  cywir  yr  ysgryth- 
yrau.  Pwy  a all  ammau  hyn  ? Gellir  deall  wrth  y corff  hwn  ei 
fod  yn  cyfrinachu  â Christ,  y Pen  nefol,  o herwydd  adrodda  yn 
aml,  (i  Fel  hyn  y dywed  yr  Arglwydd.”  Dechreuodd  Crist 
gyfrinachu  â’r  eglwys  yn  yr  amser  gynt,  ac  y mae  y gyfrinach 
yn  awr  yn  cynnyddu  yn  lle  lleihau,  gan  fod  dydd  y briodas,  a 
swper  neithior  yr  Oen,  yn  nesâu  yn  gyflym.  Geiriau  y bywyd 
jragywyddol  yw  y bwyd  a dderbynia  yr  eglwys  o’r  dechreu,  er 
iddi  gynnyddu,  ac  adeiladu  ei  huu  mewn  cariad.  Mae  y diafo} 
mor  eiddigeddus  yn  awr  ag  y bu  gynt,  os  nid  mwy,  am  nad 
arddela  Crist  ei  eglwys  ef,  sef  “ y butain  fawr,”  neu’r  wraig  oedd 
wedi  ei  dilladu  â phorphor  ac  ysgarlad,  ac  wedi  ei  gwychu  ag 
aur,”  &c.  Cymmera  hono  arni  mai  hi  yw  Priodasferch  yr 
Oen,  o herwydd  y llythyron  sydd  ganddt  yn  ei  meddiant;  ond 
pe  buasai  Crist  yn  ei  charu,  buasai  wedi  clywed  rhywbeth  oddi- 
wrtho  cyn  byn,  a dydd  y briodas  hefyd  mor  agos.  Ond  nid  à 
hi  y mae  Crist  yn  meddwl  ymbriodi,  sereh  fod  miloedd  yn  haeru 
hyny;  canys  y mae  hi  “yn  fam  puteiniaid  y ddaear.”  Rhaid 
1 Grist  gael  eglwys  nad  j w yn  fam  i neb  feily — eglwys  ddiwair  a 


12 


J)hur,  onide  ni  chaiff  ei  derbyn  ganddo  ; ni  wnelai  Efe  ei  harddel 
ar  ol  puteinio  â breninoedd  y ddaear. 

Mae  corff  eglwys  Crist  ar  y ddaear  yn  bresennol,  ac  y mae  sôn 
am  dano  trwy  y byd.  Nid  yw  yn  f'awr  iawn  etto,  ond  y ntae  yn 
cynnyddu  yn  fwy  nag  erioed,  nes  peri  i’r  diafol  ddychrynu. 
Mae  aelodau  pob  'coríî  arall  yn  ffyrnicc  wrth  ei  weled,  ac  yn 
taenu  pob  celẁyddau  am  dano;  ond  dinystrio  eu  hunain  y maent. 
Ni  chaniatâ  Duw  i’r  wraìg  gael  ei  hymlid  i’r  diffaethwch  mwyach  ; 
canys  dim  ond  am  un  “ ymadawiad”  y prophwydwyd,  a hwnw  i 
ryw  ddyben  doetb.  Mae  yr  apostoiion  a’r  swyddwyr  ereill> 
ynghyi  â'r  doniau  ysbrydol,  oll  yn  gwneuthur  eu  rhan  yn  awr  i 
“ berffeithio  y saint,  i waith  y weinidogaeth,  i adeilad  corffCrist;” 
canys  dysgwyür  yn  fuan  “ ymgyfarfod  oll  yn  undeb  ffydd,  a 
gwybodaetb  Mab  Düw,  yn  wr  perffaith,  at  fesur  oedran  cyf- 
lawnder  Crist.”  Yr  ydym  ni  wedi  cael  y fraint  o’n  bedyddio  i’r 
corff  gogoneddus  liwn,  ac  wedi  dyfod  yn  wybodus  o’r  Ysbryd  Glân 
sydd  ynddo,  yr  hwn  sydd  yn  ei  arwain  i bob  gwirionedd,  ac  yn 
dwyn  ar  gof  yr  byn  sydd  wedi  myned  heibio,  ac  yn  myneg* 
pethau  i ddyfod. 

Yn  awr,  pwy  bynag  sydd  yn  ewyllysio  dyfod  i wybodaeth 
ynghylch  y corff  gogoneddus  hwn,  sef  yr  unig  gorff  arddeledig 
gan  Grist,  creded  dystiolaeth  yr  ysgrytbyrau,  edifarhaed  am  e* 
bechodau,  a chymmered  ei  fedyddio  er  maddeuant,  gan  un  o 
Çaint  y Dyddiau  Diweddaf;  ac  yna  dywedwn  y derbynia  efe  yr 
Ysbryd  Glân  trwy  osodiad  dwylaw,  ae  y daw  i wybod  ei  fod  wedi 
ei  gyssylltu  yn  nghorff  eglwys  lesu  Grist;  “ canys  eglurhad  yr 
Ysbryd  a roddir  i bob  un  er  llesâd,”  fel  na  fydd  achos  i neb 
betruso  yn  mha  gorff  y byddo,  nes  y gall  pawb  ddweyd  gyda  vr 
apostol  Ioan,  “ Ni  a wyddom  ein  bod  o Dduw,  a bod  yr  holl 
fyd  yn  gorwedd  mewn  drygioni,”  a chyda  Paul,  mai  “ un  corff 
sydd.” 

J.  DAVISt 

Merthyr,  Mai  10,  1850. 


JOHN  DAVIS,  A&GUAFFŸDD,  41  fi  HT  tì  V B-1  Y DFU.Ì 


